ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
ยาแผนไทย 
พ.ศ. 


โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยยาแผนไทย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 
๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อเป็น 
การคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเช้าถึงการใช้ยาแผนไทยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้เต็ม 
ประสิทธิภาพ กับทั้งเป็นการควบคุมการผลิต ขาย และสั่งนำเข้ายาแผนไทยมาในราชอาณาจักรให้ถูกต้องเป็นการ 
ควบคุมคุณภาพยาแผนไทย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 


มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ ” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 


มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัติ 
ไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ยา” หมายความรวมถึง 

(๑) “ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ 
ยาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นยาแผนไทย หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนไทย 







-๒- 


(๒) “ยาแผนโบราณ” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งอยู่ในตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือ 
ยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาแผนโบราณ 
(๓) “ยาอันตราย” หมายความว่า ยาแผนไทยที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาอันตราย 
(๔) “ยาควบคุมพิเศษ” หมายความว่า ยาแผนไทยที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ 
(๔) “ยาใช้ภายนอก” หมายความว่า ยาแผนไทยที่มุ่งหมายสำหรับใช้ภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึง 

ยาใช้เฉพาะที่ 


(๖) “ยาใช้เฉพาะที่” หมายความว่า ยาแผนไทยที่มุ่งหมายใช้เฉพาะที่กับหู ตา จมูก ปาก ทวาร 
หนัก ช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ 

(๗) “ยาสามัญประจำบ้าน” หมายความว่า ยาแผนไทยที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาสามัญ 

ประจำบ้าน 


(๘) “ยาบรรจุเสร็จ” หมายความว่า ยาแผนไทยที่ได้ผลิตขึ้นเสร็จในรูปต่าง ๆ ทางเภสัชกรรม 
ซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่ปิดหรือผนึกไว้ และมีฉลากครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เภสัชเคมีภัณฑ์” หมายความว่า สารอินทรีย์เคมี หรืออนินทรีย์เคมีซึ่งเป็นสารเดี่ยวที่ใช้ปรุง 
แต่ง เตรียม หรือผสมเป็นยาแผนไทย 

“เภสัชวัตถุ” หมายความว่า วัตถุธาตุนานาชนิดที่นำมาใช้ประกอบเป็นยารักษาโรค โดยจำแนกเป็น 
พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ 

“เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป” หมายความว่า สารอินทรีย์เคมีหรืออนินทรีย์เคมีทั้งที่เป็นสารเดี่ยว 
หรือสารผสมที่อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนำมาใช้ประกอบในการผลิตเป็นยาแผนไทย 

“จุลชีพ” หมายความว่า จุลินทรีย์ที่ได้จากกรรมวิธีทางธรรมชาติ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

ยาแผนไทย 

“ส่วนประกอบสำคัญ” หมายความว่า เภสัชวัตถุอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของยาที่สามารถ 
มีฤทธี้บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 

“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้านไทย 

“วิชาชีพการแพทย์แผนไทย” หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์ 
แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

“การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือ 
มุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์และสัตว์ เกี่ยวกับการแนะนำ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การรักษาโรค 
การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟืนฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย 
การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และองค์ความรู้ด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
โดยคำแนะนำชองคณะกรรมการ ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมา 
ตามตำราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

“การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทย โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษา 



-๓- 


ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ 
ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย 

“กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยที่สภา 
การแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรอง แล้วแต่กรณี 

“การแพทย์พื้นบ้านไทย” หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษาการป้องกัน 
โรค การส่งเสริมและการฟืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่น 

“ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูปยา แบ่งยา 
โดยมีเจตนาให้เป็นยาบรรจุเสร็จ ทั้งนี้ จะมีฉลากหรือไม่ก็ตาม 

“ขาย” หมายความว่า ขายปลีก ขายล่ง จำหน่าย จ่าย แจกแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในทาง 
การค้า และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขาย 

“ขายปลีก” หมายความว่า ขาย'ให้แก่ผู้ใช้โดยตรง 

“ขายล่ง” หมายความว่า ขายตรงต่อผู้รับอนุญาตขายยา ผู้รับอนุญาตขายล่งยา กระทรวง ทบวง 
กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม ผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
และผู้ประกอบวิชาชีพการแผนไทยประยุกต์ 

“ด่านนำเข้า” หมายความว่า ท่าหรือที่แห่งใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาให้เป็นด่านตรวจสอบยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

“ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ 
ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา 

“เอกสารกำกับยา” หมายความรวมถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทำให้ปรากฏความหมายด้วยรูป 
รอยประดิษฐ์เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา 

“ตำรับยา” หมายความว่า สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและส่วนประกอบสิ่งปรุงที่มียารวมอยู่ 
ด้วยไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด และให้หมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเป็นวัตถุสำเร็จรูปทางเภสัชกรรม 
ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่มนุษย์หรือสัตว์ได้ 

“ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร รูป รอยประดิษฐ์ ภาพ 
ภาพยนตร์ แสง เลียง เครื่องหมาย หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบ 
ข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการกระทำในการส่งเสริมการขายด้วย 

“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักนำ หรือการกระทำโดยวิธีใดๆ โดยมุ่งหมาย 
ให้มีการใช้ยาแผนไทยเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติบุคคล 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการด้วย 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า 

(๑) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับ 
การอนุญาตผลิตยาหรือการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร การอนุญาตขายยาแผนไทยในกรุงเทพมหานคร 





(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจนอกจาก 

กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยาแผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 


มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี 
อำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเว้นค่าธรรมเนียม และกำหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำชองคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ 
(๑) กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของยา ซึ่งการผลิตเพื่อขาย การนำเข้า และการขาย 
ต้องได้รับใบอนุญาตเสียก่อน 

(๒) กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของยา ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนำเข้าเพื่อขาย 
ต้องได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๔๒ เสียก่อน 

(๓) กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของยา ซึ่งการผลิตเพื่อขายหรือการนำเข้า ต้องแจ้ง 
รายละเอียด หรือขอจดแจ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามมาตรา ๔๒ 
(๔ )กำหนดชื่อตำรายา ตามมาตรา ๖๘(๑) 

(๔) กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะชองยา ที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย 

(๖) กำหนดชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา 

(๗) กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของยาที่มีการควบคุมฉลาก 

(๘) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตหรือนำเข้าเพื่อการศึกษาวิจัยยา หรือการ 
นำเข้ายาเพื่อการบริจาค 

(๙) หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำลายยา 

(๑๐) คุณสมบัติและจำนวนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ผลิต ขาย นำเข้าหรือเก็บยา 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

(๑๑) โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้รับอนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการยาแผนไทย 


มาตรา ๗ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการยาแผนไทย” ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ 



- ๔- 


(๒) อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมส่งเสริมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายกสภาการแพทย์แผนไทย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน 
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกระทรวง 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 

(๓) กรรมการผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งคัดเลือกและแต่งตั้งโดยสภาการแพทย์แผนไทยจำนวนเท่ากับ 
กรรมการตาม (๑)(๒) รวมกัน โดยวิธีการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นไปตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

ให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ 
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) อยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง 
อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๗ (๓) พ้นจาก 

ตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการแพทย์แผนไทยให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ 
กระทำโดยประมาท 

(๗) ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

มาตรา ๑๐ เมื่อตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) ว่างลง ให้สภาการแพทย์แผนไทย 
ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ตำแหน่งได้ว่างลง 
และให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในการประกาศรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 
ตำรามาตรฐานยาแผนไทย และตำรายาอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาแผนไทย ยาแผนโบราณ 

(๒) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาแผนไทยทั้งระบบ และตาม 

แผนงาน 


แผนไทย 


(๓) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการแสดงสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ หรือคุณประโยชน์ของยา 



-๖- 


(๔) ประกาศกำหนดวิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะตามกรรมวิธีแพทย์แผนไทย 

ของยาแผนไทย 

(๔) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับยาแผนไทย 
(๖) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการติดตามการเฝืาระวัง การประเมินผล 
ตลอดจนการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแผนไทย 

(๗) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ผลิต นำเข้า 
ขาย และเก็บรักษายาแผนไทย รวมทั้งการแสดงป้าย และใบอนุญาตของผู้รับ อนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 

(๘) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยาแผนไทย 
และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า และขายยาแผนไทย 

(๙) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ขาย 
หรือการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทย 

(๑๐) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ยาแผนไทย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน 
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือก 
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสืยงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 


มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเสนอ 
แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้การประชุม 
คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๒ 

การขออนุญาตและออกใบอนุญาต 


มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนไทย เว้นแต่ 
จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) การผลิตยาแผนไทยโดยกระทรวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และ 
องค์การเภสัชกรรม 



-๗- 


(๒) การปรุงยาแผนไทย หรือยาแผนโบราณตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖๘ (๑) 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับเพื่อขายปลีก 

(๓) การปรุงยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณรวมถึงมีไว้ซึ่งยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภท 
เภสัชกรรมไทยซึ่งปรุงยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพสาชาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อคนไข้ของตน 

(๔) การผลิตยาแผนไทยเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์ 


แผนไทย 

(๔) การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสมุนไพรสำหรับการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับ 
การรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย 

(๖) การขายยาแผนไทยโดยผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน 
และผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(๗) การขายยาสามัญประจำบ้าน 

(๘) การนำยาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไม่เกินจำนวนที่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะตัวได้สามลิบวัน 
การผลิต หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ง ยาแผนไทย หรือยาแผนโบราณ ตาม (๔) (๖) ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๙) การแจก บริจาค โดยมิหวังผลประโยชน์ทางการค้า เป็นไปเพื่อการกุศล และมนุษยธรรม 
ผู้ได้รับยกเว้นตาม (๑)(๒)และ(๓)ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน 


กฎกระทรวง 


มาตรา ๑๔ ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต ขาย หรือนำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งยาแผนไทยได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาต 
(๑) เป็นเจ้าของกิจการ 
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก 
ในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกถุทธื้ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการขายยา หรือ 
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๗) มีสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่ 
เก็บยา สะอาดและถูกสุขลักษณะ 

(๘)ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซํ้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 
ของผู้รับอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบหนึ่งปี 
(๙) มีผู้ประกอบวิชาชีพที่จะปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ 



-๘- 


มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม (๙) ต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นำหรือสั่งยา 
เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตลอดเวลาที่เปิดทำการ ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของ 
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการต้องมีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๔) (๔) หรือ (๖) 

มาตรา ๑๖ ใบอนุญาตสำหรับยาแผนไทยแบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย 
(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนไทย 

(๓) ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 

ให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๓) เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม (๒) สำหรับยาแผนไทยที่ตน 
ผลิต หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นด้วย แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๑๗ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๑๖ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตด้วย 
ให้ถือว่าการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง 
เป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการสุดวิสัยที่ตนจะ 
ล่วงรู้หรือควบคุมได้ 

มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ให้ใชได้จนถึง จันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่ห้านับแต่ปีที่ 
ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต 
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตน สิ้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือน จะยื่นคำขอต่ออายุและขอผ่อนผันโดย 
แสดงเหตุผลอันสมควรในการที่มิได้ยื่นขออนุญาตภายในกำหนดเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตก็ได้ แต่การยื่นคำขอ 
ผ่อนผันนี้ไม่เป็นเหตุให้พ้นผิดสำหรับการประกอบกิจการที่ได้ กระทำไปก่อนขอต่ออายุใบอนุญาตซึ่งถือว่าเป็นการ 
ประกอบกิจการโดยใบอนุญาตขาดอายุ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

จะกระทำมิได้ 


มาตรา ๑๙ ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาต 
หรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของ 
ผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผลิต ขายยาแผนไทย ก่อนที่รัฐมนตรีจะมี 
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้ เมื่อมีคำขอของผู้ 
อุทธรณ์ 



-๙- 


หมวด ๓ 

หน้าที่ของผู้รับอนุญาต 


มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือขายยาแผนไทยนอกสถานที่ที่กำหนดไวในใบอนุญาต 
เว้นแต่เป็นการขายส่ง 

มาตรา ๒๑ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนไทยต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ 
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๓๘ ประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ 

ผู้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งผลิตยาเกินห้าสิบตำรับขึ้นไป ให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้มีหน้าที่ 
ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนไทยซึ่งผลิตยาแผนไทยโดยวิธีตอกอัดเม็ด วิธีเคลือบ หรือวิธี 
อื่นอันคล้ายคลึงกัน และใช้เภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปในการตอกอัดเม็ด การเคลือบ หรือการ 
อื่นอันคล้ายคลึงกันรวมทั้งการใส่วัตถุกันเสียลงในยาแผนไทยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 


มาตรา ๒๓ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนไทยต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเภสัช 
กรรมไทยหรือเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 
๓๙ ประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ 


มาตรา ๒๔ ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนไทยเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีผู้ประกอบ'วิชาชีพ 
การแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยหรือเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๐ ประจำอยู่ ณ สถานที่นำหรือสั่งยาแผนไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือสถานที่เก็บยา ตลอดเวลาที่เปิดทำการ 

มาตรา ๒๔ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนไทยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้าย ณ ที่เปิดเผยหน้าสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวิในใบอนุญาตซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอก 

อาคาร คือ 

(ก) ป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยา 

(ข) ป้ายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้ วัตถุที่ใช้ทำ 
ป้าย ลักษณะ สี ขนาดของป้าย ขนาดของตัวอักษร และข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้มีฉลากตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาผนึกไว้ที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาที่ผลิตขึ้น 
และในฉลากต้องแสดง 



- ๑๐ - 


(ก) ชื่อยา 

(ข) เลขที่หรือรหัสใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา 

(ค) วัน เดือน ปี ที่ผลิตยา และ ยาสิ้นอายุ 

(ง) ปริมาณของยาที่บรรจุ 

(จ) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยา 

(ฉ) ชื่อผู้ผลิตและจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 

(ช) คำว่า “ยาแผนไทย”ให้เห็นได้ชัด 

(ซ) คำว่า “ยาใช้ภายนอก” หรือ “ยาใช้เฉพาะที่” แล้วแต่กรณี ด้วยอักษรสีแดงเห็นได้ซัด 
ในกรณีเป็นยาใช้ภายนอกหรือยาใช้เฉพาะที่ 

(ฌ) คำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” ในกรณีเป็นยาสามัญประจำบ้าน 

(๓) ใช้ฉลากและเอกสารกำกับยาตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้และข้อความในฉลากและ 
เอกสารกำกับยาต้องอ่านได้ซัดเจน เอกสารกำกับยาถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีคำแปลภาษาไทยด้วย 
(๔) ทำบัญชียาที่ผลิตและขายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๔) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไม่อาจแสดง 
ฉลาก'ที่มี'ข้อความตาม (๒) ได้ทั้งหมด ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนไทยได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อความตาม (๒) (ง) 
(จ) (ช) (ซ)หรือ(ฌ) ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

มาตรา ๒๖ ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนไทยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีป้าย ณ ที่เปิดเผยหน้าสถานที่ขายยาที่ระบุไว้[นใบอนุญาตซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอก 

อาคาร คือ 

(ก) ป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายยา 

(ข) ป้ายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้ วัตถุที่ใช้ 
ทำป้าย ลักษณะ สี ขนาดของป้าย ขนาดของตัวอักษร และข้อความที่แสดงในป้าย ให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 

(๒) จัดให้ฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาตามที่กำหนดในมาตรา ๒๔ (๒) คงมีอยู่ครบถ้วน 
(๓) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ ให้ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนไทยเข้ามาในราชอาณาจักร ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีป้าย ณ ที่เปิดเผยหน้าสถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่ระบุไว้ใน 
ใบอนุญาตซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร คือ 

(ก) ป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 

(ข) ป้ายแสดงชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้ วัตถุที่ใช้ทำ 
ป้าย ลักษณะ สี ขนาดของป้าย ขนาดของตัวอักษรและข้อความที่แสดงในป้ายให้เป็นไปตามที่กำหนด 
ในกฎกระทรวง 

(๒) ในเวลานำเข้าต้องจัดให้มีฉลากตามที่กำหนดไว่ในมาตรา ๒๔ (๒)ที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุ 
ยา เว้นแต่ความใน (ฉ) ให้ระบุชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยาแทนชื่อจังหวัด 



- ( 5 )( 5 ) - 


(๓) ก่อนนำยาออกขายต้องจัดให้ฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยามีลักษณะและข้อความ 
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ (๒) เว้นแต่ความใน (ฉ) ให้ระบุชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา 
แทนชื่อจังหวัด และให้ระบุชื่อของผู้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และจังหวัดที่ตั้งสถานที่นำหรือสั่งยาไว้ด้วย 
(๔) ใช้ฉลากและเอกสารกำกับยาตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ และข้อความในฉลากและ 
เอกสารกำกับยาต้องอ่านได้ชัดเจน เอกสารกำกับยาถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีคำแปลเป็นภาษาไทยด้วย 

(๕) ทำบัญชียาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรและที่ขาย และเก็บยาตัวอย่างที่นำหรือสั่งเข้า 
มาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
(๖) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณียาที่นำเข้าตาม (๒) หรือยาที่จะนำออกขายตาม (๓) บรรจุในภาชนะที่มีขนาดเล็กจนไม่ 
อาจแสดงฉลากที่มีข้อความตามมาตรา ๒๕ (๒) ได้ทั้งหมด ให้ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนไทยเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อความตามมาตรา ๒๕ (๒) (ง) (จ) (ช) (ซ) หรือ (ฌ) ข้อใดข้อหนึ่งหรือ 
ทั้งหมดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตแล้ว 

มาตรา ๒๘ ยาแผนไทยที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องผ่านการตรวจสอบของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า 

การตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนด 

ในกฎกระทรวง 


มาตรา ๒๙ ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อ 
ผู้อนุญาตและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในลิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลาย 
ดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๐ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนและของผู้ประกอบวิชาชีพ ติดไว้ 
ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่ 
กรณี 


มาตรา ๓๑ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตย้ายสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามา 
ในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บยา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดใน 

กฎกระทรวง 


มาตรา ๓๒ เมื่อผู้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
หรือมาตรา ๔๐ ให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตและจะเปลี่ยนตัวได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 



- ๑๒ - 


ในกรณีผู้รับอนุญาตไม่มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้ผู้อนุญาตทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนั้น 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นำหรือ 
สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินหกลิบวัน ให้ผู้รับอนุญาตจัดให้ผู้มี 
คุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นั้น ๆ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเป็น 
หนังสือต่อผู้อนุญาตก่อน และให้ถือว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
หรือมาตรา ๔๐ แล้วแต่กรณี 

การแจ้งเป็นหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๓๔ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ ซึ่งประสงค์จะไม่ 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นหน้าที่ 

มาตรา ๓๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแจ้งการ 
เลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตหมดอายุ 
ตั้งแต่วันเลิกกิจการตามที่แจ้งไว้นั้น 

มาตรา ๓๖ ผู้รับอนุญาตซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ จะขายยาชองตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับอนุญาตอื่น 
หรือแก่ผู้ซึ่งผู้อนุญาตเห็นสมควรได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยาย 
ระยะเวลาดังกล่าวให้ 


มาตรา ๓๗ ถ้าผู้รับอนุญาตตายและมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติอาจเป็นผู้รับอนุญาตได้ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ แสดงความจำนงต่อผู้อนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตายเพื่อขอดำเนินกิจการ 
ที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป ก็ให้ผู้แสดงความจำนงนั้นดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณี 
เช่นว่านี้ให้ถือว่าผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันผู้รับอนุญาตตาย 

หมวด ๔ 

หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ 


มาตรา ๓๘ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา ๒๑ ประจำอยู่ ณ สถานที่ผลิตยาตลอดเวลาที่เปิด 
ทำการ และให้มีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปโดยถูกต้องตามตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔๒ 
(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกำกับยาตามมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) 

(๓) ควบคุมการแบ่งบรรจุและปิดฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยาให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 



- ๑๓ - 


(๔) ควบคุมการขายยาให้เป็นไปตามมาตรา ๓๙ 
(๔) ควบคุมการทำบัญชียาตามมาตรา ๒๔ (๔) 

(๖) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๓ ประจำอยู่ ณ สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปิด 
ทำการ และให้มีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา ๒๔ (๒) 

(๒) ควบคุมการขายยาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๔ ประจำอยู่ ณ สถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาใน 
ราชอาณาจักร หรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่เปิดทำการ และให้มีหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรให้ถูกต้องตามตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม 

มาตรา ๔๒ 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากตามมาตรา ๒๔ (๒) 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารกำกับยาตามมาตรา ๒๗ (๔) 

(๔) ควบคุมการขายยาให้เป็นไปตามมาตรา ๓๙ 
(๔) ควบคุมการทำบัญชียาตามมาตรา ๒๔(๔) 

(๖) ควบคุมการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๗) ควบคุมการจัดเก็บยาที่นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ณ สถานที่เก็บยา 

(๘) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑ ห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตยา สถานที่ 
ขายยา หรือสถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยตนมิได้มีชื่อเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่นี้น 


หมวด ๔ 

การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทย 


มาตรา ๔๒ ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรผู้ใด 
ประสงค์จะผลิต หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนไทยต้องนำตำรับยานั้นมาขอขึ้นทะเบียน 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วจึงจะผลิตยา หรือนำหรือสั่งยานั้นเข้ามา 
ในราชอาณาจักรได้ 

การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทย และการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ยาแผนไทยตาม 
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 



- (ฮิ)(รินึ่ - 


มาตรา ๔๓ บทบัญญัติมาตรา ๔๒ ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) ยาตัวอย่างที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอขึ้นทะเบียน 
ตำรับยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ยาที่ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา 

(๓) การผลิต ปรุง ยาแผนไทยเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

มาตรา ๔๔ การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรา ๔๒ ต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อยา 

(๒) ชื่อและปริมาณของเภสัชวัตถุอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของยา 
(๓) ขนาดบรรจุ 
(๔) ฉลาก 

(๔) เอกสารกำกับยา 
(๖) วิธีปรุงยา 

(๗) รายการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนตำรับยา เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า 
(๑) เป็นยาที่ระบุในมาตรา ๖๓ (๑) หรือ (๖) 

(๒) การขอขึ้นทะเบียนตำรับยาไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖ 

(๓) เป็นยาที่ใช้ชื่อไปในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง 

(๔) ยาที่ใซ้ชื่อไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือล่อไปในทางทำลายคุณค่าของ 

ภาษาไทย 

คำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตำรับยาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
แล้วให้ถือเป็นที่สุด 

มาตรา ๔๖ ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทย ซึ่งประสงค์จะแก่ไขรายการทะเบียน 
ตำรับยา ให้ยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะแก่ไขรายการทะเบียนตำรับนั้นได้ 

การขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาและการออกอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

การพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขรายการทะเบียนตำรับยา ให้บทบัญญัติมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดย 

อนุโลม 


มาตรา ๔๗ การขอขึ้นทะเบียนหรือแก้รายการทะเบียนตำรับยา และการออกใบสำคัญการขึ้น 
ทะเบียนหรือแก้รายการทะเบียนตำรับยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 



- (5)(เรื่ - 


มาตรา ๔๘ ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
ส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการผลิต หรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ 
แต่ละตำรับ ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 

ยาแผนไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้วตำรับใดมิได้มีการผลิต หรือนำหรือสั่งเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ให้ทะเบียนตำรับยานั้นเป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๔๙ ยาแผนไทยใดที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏว่ายานั้นไม่มี 
สรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใซ้ หรือเป็นยาปลอมตามมาตรา ๖๓ (๑) หรือยานั้นได้ 
เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำอาง โดยได้รับใบอนุญาตผลิตเพื่อจำหน่ายซึ่งอาหาร 
ที่ควบคุมเฉพาะหรือได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ให้รัฐมนตรีโดย 
คำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนทะเบียนตำรับยานั้นได้ การเพิกถอนให้กระทำโดยประกาศ 
ในราชกิจจาบุเบกษา 

คำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา ๔๐ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยชองผู้ใช้ยา ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการมีอำนาจสั่งแก่ไขทะเบียนตำรับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควรหรือตามความจำเป็น 

มาตรา ๔๑ ในกรณีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ 
ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และยื่นคำขอรับใบแทนใบสำคัญการ ขึ้นทะเบียนตำรับยาภายในลิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูก ทำลายดังกล่าว 

การขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาและการออกใบแทนใบสำคัญให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 


หมวดที่ ๖ 

การแจ้งรายละเอียด การจดแจ้งยาแผนไทย 


มาตรา ๔๒ ผู้ใดประสงค์จะแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งยาแผนไทยตามที่รัฐมนตรีประกาศ 
ต้องนำยาแผนไทยนั้นมาขอแจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน และเมื่อ เจ้าหน้าที่รับการ 
แจ้งรายละเอียด หรือรับการจดแจ้งยาแผนไทยแล้วจึงจะผลิตหรือนำเข้าได้ 

การขอแจ้งรายละเอียด ขอจดแจ้งยาแผนไทยและการรับการแจ้งรายละเอียดหรือรับการจดแจ้ง 
ยาแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓ การแจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งยาแผนไทยตามมาตรา ๔๒ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



- ๑๖ - 


มาตรา ๕๔ การแจ้งรายละเอียด หรือการขอจดแจ้งยาแผนไทยตามมาตรา ๕๒ ต้องมีรายการ 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อยาแผนไทยที่ขอแจ้งรายละเอียด หรือขอจดแจ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประกาศกำหนด 

(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอแจ้งรายละเอียด หรือขอจดแจ้ง 
(๓) สูตร ส่วนประกอบของยาแผนไทยกรณีที่ขอแจ้งรายละเอียด 
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะและขนาดบรรจุ 
(๕) ฉลาก 

(๖) รายการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

มาตรา ๕๕ การรับแจ้งรายละเอียด การจดแจ้ง การแกไขการแจ้งรายละเอียด ใบรับแจ้ง 
รายละเอียด ใบรับจดแจ้งยาแผนไทย ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖และมาตรา ๔๗ 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๖ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มี 
อำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบแจ้งรายละเอียด ผู้รับใบจดแจ้งแกไขรายการแจ้งรายละเอียด รายการจด 
แจ้งได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไวิในคำสั่งดังกล่าว 

มาตรา ๕๗ ยาแผนไทยที่ได้รับแจ้งรายละเอียด หรือรับจดแจ้งไว้แล้ว หากภายหลังปรากฏกรณี 
ดังต่อไปนี้ให้ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้ง 
นั้นได้โดยแจ้งให้ผู้รับใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้งทราบ และให้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา 
(๑) ยาแผนไทยนั้น อาจไม่ปลอดภัยที่จะนำมาใช้ , 

(๒) ยาแผนไทยนั้นไม่ได้แกไขรายการแจ้งรายละเอียด รายการจดแจ้งตามคำสั่งของผู้อนุญาต 

ตามมาตรา ๕๖ 


มาตรา ๕๘ คำสั่งไม่รับแจ้งรายละเอียด ไม่รับจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้แกไขรายการแจ้งรายละเอียด 
รายการจดแจ้ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้ง ให้แกไขรายการแจ้งรายละเอียด รายการ 
จดแจ้ง หรือเพิกถอนใบรับแจ้งรายละเอียด ให้เป็นที่สุด 

หมวด ๗ 

กระบวนการพิจารณายาแผนไทย 


มาตรา ๕๙ ในกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนยาแผนไทย ให้เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือ 
หน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณายาแผนไทยของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 



- ๑๗ - 


(๑) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร 

และยามอบหมาย 

(๒) เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๓) ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากกรมการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือหน่วยดงาน ตาม (๑) (๒) (๓) ต้องมีความรู้และสอบผ่านหลักสูตร 
ประเมิน ตรวจสอบ และพิจารณายาแผนไทย จากสภาการแพทย์แผนไทย 

มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณายาแผนไทย ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ 
คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศ 
ทั้งนี้ในประกาศต้องกำหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน และระยะเวลาการดำเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร 
ดังกล่าว 

(๒) ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศ โดยจะจัดเก็บได้ต้อง 
ไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด 

(๓) ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณายาแผนไทย โดยจะจัดเก็บได้ 
ต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด 

(๔) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศ 
(๔) อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณา ยาแผนไทย 
(๖) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณายาแผนไทย 
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๔) และ (๔) เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ 


มาตรา ๖๑ เงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นของกรมการ 
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่จัดเก็บได้ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
เพื่อใช้จ่ายในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา ๔๙ (๓) 

(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อการ 
คุ้มครองผู้บริโภคและเพื่อการพัฒนายาแผนไทย 

(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาระบบงานที่ 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณายาแผนไทย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ 

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณา ยาแผนไทย 


ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 



“ ๑^3 " 


มาตรา ๖๒ การรับ เงินตามมาตรา ๖๐ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๑ และการเก็บรักษาเงิน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด ๘ 

การควบคุมยาแผนไทย 


มาตรา ๖๓ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนไทยต่อไปนี้ 

(๑) ยาแผนไทยปลอม 

(๒) ยาแผนไทยผิดมาตรฐาน 

(๓) ยาแผนไทยเสื่อมคุณภาพ 

(๔) ยาแผนไทยที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา 

(๔) ยาแผนไทยที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก สำหรับผู้รับอนุญาตผลิตยาและผู้ , รับอนุญาตให้นำ 
หรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือน สำหรับผู้รับอนุญาตขายยา 
(๖) ยาแผนไทยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา 

ความใน (๔) ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย 
องค์การเภสัชกรรมและการผลิตยาแผนไทยโดยผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อคนไข้ของตน 

มาตรา ๖๔ ยาแผนไทยต่อไปนี้เป็นยาแผนไทยปลอม 

(๑) ยาแผนไทยที่ผลิตจากเภสัชวัตถุเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นยาแผนไทยแท้ 
(๒) ยาแผนไทยที่แสดงชื่อว่าเป็นยาอื่น หรือแสดงเดือน ปี ที่ยาสิ้นอายุ ซึ่งมิใช่ความจริง 
(๓) ยาแผนไทยที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิต ซึ่งมิใช่ความจริง 
(๔) ยาแผนไทยที่แสดงว่าเป็นยาตามตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งมิใช่ความจริง 
(๔) ยาแผนไทยที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณชองส่วนประกอบสำคัญ 
ขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบจากเกณฑ์ตํ่าสุดหรือสูงสุด ซึ่งกำหนดไว้ในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔๒ 

มาตรา ๖๔ ยาแผนไทยต่อไปนี้เป็นยาผิดมาตรฐาน 

(๑) ยาแผนไทยที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยปริมาณขนาดของส่วนประกอบสำคัญ 
ขาด หรือเกินจากเกณฑ์ตํ่าสุดหรือสูงสุดที่กำหนดไว้ในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ตาม มาตรา ๔๒ แต่ไม่ถึงขนาด 
ดังกล่าวในมาตรา ๖๔ (๔) 

(๒) ยาที่ผลิตขึ้นโดยความบริสุทธี้หรือลักษณะอื่นซึ่งมีความสำคัญต่อคุณภาพของยา ผิดไปจาก 
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔๒ หรือตำรับยาที่รัฐมนตรีสั่งแก่ไขทะเบียนตำรับยาแล้ว 
ตามมาตรา ๔๐ 


มาตรา ๖๖ ยาแผนไทยต่อไปนี้เป็นยาเสื่อมคุณภาพ 
(๑) ยาแผนไทยที่สิ้นอายุตามที่แสดงไว้ในฉลาก 



- ๑๙ - 


(๒) ยาแผนไทยที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับยาแผนไทยปลอม ตามมาตรา ๖๔(๕) หรือ 
ยาแผนไทยผิดมาตรฐานตามมาตรา ๖๔ 


มาตรา ๖๗ ห้ามมิให้ผู้ใดขายยาแผนไทยบรรจุเสร็จหลายขนานโดยจัดเป็นชุดในคราวเดียวกัน 
โดยมีเจตนาให้ผู้ , ซื้อใช้รวมกันเพื่อบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 


หมวด ๙ 

การประกาศเกี่ยวกับยาแผนไทย 


มาตรา ๖๘ ให้รัฐมนตรีมีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ระบุ 

(๑) ตำรายา 

(๒) วัตถุที่เป็นยา 

(๓) ยาที่เป็นอันตราย 

(๔) ยาที่เป็นยาควบคุมพิเศษ 

(๔) ยาที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน 

(๖) ยาที่เป็นยาแผนไทย 

(๗) ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไวในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน 
ในกรณีที่รัฐมนตรีได้ประกาศ 

มาตรา ๖๙ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุโรคหรืออาการของโรคที่ห้าม 
โฆษณายาว่าสามารถใช้บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรืออาการของโรคนั้นได้ 

มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองสวัสดีภาพของประชาชน รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ 
คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนสถานที่ขายยาที่จะอนุญาตให้ตั้งในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ โดยประกาศใน 
ราชกิจจาบุเบกษา 

มาตรา ๗๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมยาที่นำหรือสั่งเช้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอำนาจ 
ประกาศในราชกิจจาบุเบกษากำหนดด่านนำเข้าได้ 

มาตรา ๗๒ ประกาศของรัฐมนตรีในหมวดนี้ ให้กระทำได้เมื่อได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ 



- ๒๐ - 


หมวด ๑๐ 
การโฆษณา 


มาตรา ๗๓ การโฆษณาขายยาแผนไทยจะต้อง 

(๑) ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยาหรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา 
รักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยได้อย่างคักดี้สิทธี้หรือหายขาด หรือใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายทำนอง 
เดียวกัน 

(๒) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง 

(๓) ไม่ทำให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวยาหรือเป็นส่วนประกอบของยาแผนไทย ซึ่งความจริงไม่มี 
วัตถุหรือส่วนประกอบนั้น หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ 

(๔) ไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาทำให้แท้งลูกหรือยาขับระดูอย่างแรง 
(๔) ไม่ทำให้เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงกามหรือยาคุมกำเนิด 
(๖) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
(๗) ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น 

(๘) ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของโรค 
ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๖๙ 

ความใน (๔) และ (๖) ไม่ใช้บังคับแก่ข้อความในฉลากหรือเอกสารกำกับยาและความใน (๑) (๔) 
(๔) (๖) (๗) และ (๘) ไม่ใช้บังคับแก่การโฆษณาซึ่งกระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 


มาตรา ๗๔ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเลียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉาย 
ภาพหรือภาพยนตร์ ทางสิ่งพิมพ์ หรือลื่ออิเลคโทรนิคส์ จะต้อง 

(๑) ได้รับอนุมัติข้อความ เลียง หรือภาพ ที่ใซ้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต 
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจาบุเบกษา 

กรณีที่ใบอนุญาตโฆษณาสูญหาย ถูกทำลาย หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญาตโฆษณา 
ยื่นคำขอรับใบแทนภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือลบเลือนในสาระสำคัญ 

การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กำหนดและได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา 

มาตรา ๗๔ ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพ หรือโดยการร้องรำทำเพลง หรือแสดงความทุกข์ 

ทรมานของผู้ป่วย 


มาตรา ๗๖ ห้ามมิใหัโฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพกหรือออกสลากรางวัลหรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อ 
วัตถุประสงคไนการส่งเสริมการขาย 



- ๒๑ - 


มาตรา ๗๗ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับ 
การโฆษณาขายยาที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่า‘ผินพระราชบัญญัตินี้ได้ 


หมวด ๑๑ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 


มาตรา ๗๘ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา สถานที่นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ 
สถานที่เก็บยา ในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) นำยาในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
(๓) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเข้าไปในสถานที่ 
ใด ๆ เพื่อตรวจสอบยาและอาจยึดหรืออายัดยา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตลอดจน 
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาและเอกสารที่เกี่ยวกับยาดังกล่าวได้ 

(๔) ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพของยา ที่นำไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์ตาม 
(๒) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่การคุ้มครองความ 
ปลอดภัย'ของผูไซ้:ยา 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ายาใดเป็นยาที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยา หรืออาจเป็น 
อันตรายต่อผู้ใช้ยา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บหรือสั่งให้ผู้ , รับอนุญาตผลิตยา ผู้ , รับอนุญาตขายยา หรือ 
ผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร จัดเก็บยาดังกล่าวของตนคืนภายในระยะเวลาที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่กำหนด และมีอำนาจทำลายยาดังกล่าวเสียได้ 

การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้'รับอนุญาตและบรรดาผู้มีหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกับการผลิตยา การขายยา หรือการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรในสถานที่ดังกล่าวอำนวยความ 
สะดวกให้ตามควรแก่กรณี 

การปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) และ (๓) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะ 
เอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ 
กระทำความผิด ให้ทำการค้นไดโดยไม่ต้องมีการค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่า 
ด้วยการค้น 

มาตรา ๗๙ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวตลอดเวลา 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๐ ยารวมทั้งภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาและเอกสารที่ได้ยึดไว้ตามมาตรา ๗๘ ล้าไม่ 
ปรากฏเจ้าชอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของหรือ 



- ๒๒ - 


ผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด หรือวันที่ทราบคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาล 
พิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี ให้ตกเป็นของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ล้าสิ่งที่ยึดไว้นั้นเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือจะเสีย 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของยา พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดการขายทอดตลาดยานั้นรวมทั้งภาชนะ 
หรือหีบห่อบรรจุยาและเอกสารเสียก่อนถึงกำหนดก็ได้ ได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน 

มาตรา ๘๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ให้ทำการด้นไดโดยไม่ต้องมีหมายด้น แต่ต้องปฏิบัติตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 

หมวด ๑๒ 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 


มาตรา ๘๒ เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ 
โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หรือในกรณีมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้รอคำพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดการผลิตยา การขายยา หรือการนำหรือสั่งยา 
เข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี และระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตาม 
พระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้ 

มาตรา ๘๓ เมื่อปรากฏต่อผู้อนุญาตว่าผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๖๓ (๑) ผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดการผลิตยา การขายยาหรือการนำหรือสั่งยาเข้ามา 
ในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปี 
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ 

มาตรา ๘๔ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
อนุญาตทราบ และในกรณีไม่พบตัวผู้ถูกสั่งหรือผู้ถูกสั่งไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ปิดคำสั่งไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ 
ง่ายที่สถานที่ผลิตยา สถานที่ขายยา หรือสถานที่นำหรือสั่งยาเช้ามาในราชอาณาจักร และให้ถือว่าผู้รับอนุญาตได้ 
ทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ปิดคำสั่ง 

คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอื่นอีก 

ด้วยก็ได้ 



- ๒๓ - 


มาตรา ๘๕ ผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ก่อนกำหนดเวลาได้ เมื่อเป็นที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

มาตรา ๘๖ ผู้รับอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือให้แก่ไขคำสั่งของ 
ผู้อนุญาตในทางที่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ได้ 

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือคำสั่ง 
เพิกถอนใบอนุญาต 

การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรานี้ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้ง 
ให้ผู้อุทรณ์ทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปไดไม่เกิน 
สามสิบวัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๘๗ ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขายยาของตนที่เหลืออยู่แก่ผู้รับอนุญาตอื่น หรือแก่ผู้ซึ่ง 
ผู้อนุญาตเห็นสมควรได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย 
ของรัฐมนตรี เว้นแต่ผู้อนุญาตจะผ่อนผันขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ 


หมวด ๑๓ 
บทกำหนดโทษ 


มาตรา ๘๘ ผู้รับอนุญาตผู้ใดผลิตยาหรือขายยา หรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรภายหลัง 
ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วโดยมิได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวัน วันละสามร้อยบาท 
ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุ 

มาตรา ๘๙ ผู้ใดฝ่าผันมาตรา ๑๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๙๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดฝ่าผันมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
หนึ่งพันบาทถึงสามพันบาท 

มาตรา ๙๑ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษ 
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งร้อยบาท 
จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 



- ๒๔ - 


มาตรา ๙๒ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๙๓ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวาง 
โทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงห้าพันบาท 

มาตรา ๙๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 


มาตรา ๙๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๙๖ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่แจ้งการจัดให้มีผู้ปฏิบัติการแทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา 
๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

มาตรา ๙๗ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 


มาตรา ๙๘ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ 
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงสองพันบาท 

มาตรา ๙๙ ผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดฝ่าปีนมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท 
ถึงสองพันห้าร้อยบาท 


มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดผลิตยาแผนไทยปลอมอันเป็นการฝ่าปีนมาตรา ๖๓ (๑) ต้องระวางโทษจำคุก 
ตั้งแต่สามปีถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

การผลิตยาปลอมที่มีลักษณะตามมาตรา ๖๓ (๒) (๓) หรือ (๔) อันเป็นการฝ่าปีนมาตรา ๖๓ (๑) 
ถ้าผู้ผลิตสามารถพิสูจน์ได้ว่ายานั้นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ยาต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และ 
ปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดผลิตยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาอันเป็นการ 
ฝ่าปีนมาตรา ๖๓(๒) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ลี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดผลิตยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกอันเป็นการฝ่าปีนมาตรา ๖๓ (๔) 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาปลอมอันเป็นการฝ่าปีนมาตรา 
๖๓ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 



- ๒๕ - 


ถ้าผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งกระทำโดยไม่รู้ว่าเป็นยาปลอม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาท 

ถึงห้าพันบาท 


มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรี 
สั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาอันเป็นการฝ่าปีนมาตรา ๖๓ (๒) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับ 
ไม่เกินห้าพันบาท 

ถ้าผู้กระทำตามวรรคหนึ่งกระทำโดยไม่รู้ว่าเป็นยาผิดมาตรฐานหรือยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน 
ทะเบียนตำรับยา ต้องระวางโทษไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก 
อันเป็นการฝ่า'เฟิน:มาตรา ๖๓ (๕) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ถ้าผู้กระทำตามวรรคหนึ่งกระทำโดยไม่รู้ว่าเป็นทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก ต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินห้าพันบาท 


มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาเสื่อมคุณภาพอันเป็นการฝ่าปีน 
มาตรา๖๓ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งกระทำโดยไม่รู้ว่าเป็นยาเลื่อมคุณภาพต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

สามพันบาท 


มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับ 
ยาอันเป็นการฝ่า'ปีนมาตรา ๖๓ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าปีนมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 


มาตรา ๑๐๙ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๐ ผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
หนึ่งพันบาทถึงห้าพันบาท และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๑๑๑ ผู้รับอนุญาตผู้ใดส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการผลิตหรือนำหรือสั่งยาเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพัน 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 



- ๒๖ - 


มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดโฆษณาขายยาโดยฝ่าปืนมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๖ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๑๓ ผู้ใดฝ่าปืนคำสั่งให้ระงับการโฆษณาขายยาของอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ซึ่งสั่ง 
ตามมาตรา ๗๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับ 
เป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่ 
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๔ ผู้รับอนุญาตผู้ใดดำเนินการผลิตยา ขายยา หรือนำหรือสั่งยาเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรระหว่างที่ใบอนุญาตให้ผลิตยา ขายยา หรือนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี ของ 
ตนถูกสั่งพักใช้มาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๑๑๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

สองพันบาท 

มาตรา ๑๑๗ เมื่อมีการลงโทษตาม มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๙ มาตรา 
๑๐๐ มาตรา ๑๐๒หรือมาตรา ๑๐๓ ให้ริบยา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใชในการผลิตยารวมทั้งภาชนะหรือหีบห่อ 
บรรจุยาที่ เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำลายเสียหรือ จัดการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๑๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีกรมการ 
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือผู้ , ซึ่ง อธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ ในกรณีมีการยึดยา 
ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือกหรือผู้ซึ่ง อธิบดีมอบหมายจะเปรียบเทียบปรับได้ต่อเมื่อผู้กระทำความผิดยินยอมให้สิ่งที่ยึดไว้ 
ตก เป็นของกระทรวงสาธารณสุข 


บทเฉพาะกาล 


มาตรา ๑๑๙ ผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรยาแผนไทย ซึ่งต้อง 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๔๑๐ หรือ 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๔๒๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะลิ้นอายุ 

ก่อนวันที่ใบอนุญาตลิ้นอายุ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการที่ 
ได้รับอนุญาตนั้นต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึง 



- ๒๗ - 


การไม่อนุญาต ทั้งนี้ให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ หากพ้น 
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ยี่นคำขอเป็นผู้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๐ คำขออนุญาต คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือคำขออื่นใด ที่ได้ยื่นไว้ตาม 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ หรือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้ และยัง 
อยู่ในระหว่างพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคำขอตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คำขอใดมีข้อแตกต่างไปจาก 
คำขอตามพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๑ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ หรือ 
พระราชบัญญัติอาหาร พ. ศ.... ในส่วนที่เกี่ยวกับยาแผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฏกระทรวง หรือประกาศ หรือประกาศที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 


นายกรัฐมนตรี 




- ๒๘ - 


อัตราค่าธรรมเนียม 


(๑) ใบอนุญาตผลิตยาแผนไทย 

ฉบับละ 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

(๒) ใบอนุญาตขายยาแผนไทย 

ฉบับละ 

๑๐๐ 

บาท 

(๓) ใบอนุญาตนำเข้ายาแผนไทย 

ฉบับละ 

๒๐,๐๐๐ 

บาท 

(๔) ใบอนุญาตโฆษณา 

ฉบับละ 

๑,๐๐๐ 

บาท 

(๔) ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนยาแผนไทย 

ฉบับละ 

๔,๐๐๐ 

บาท 

(๖) ใบรับแจ้งรายละเอียดยาแผนไทย 

ฉบับละ 

๑๐๐ 

บาท 

(๗) ใบรับจดแจ้งยาแผนไทย 

ฉบับละ 

๔๐๐ 

บาท 

(๘) หนังสือรับรอง 

ฉบับละ 

๔๐๐ 

บาท 

(๙) ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ 



ใบแทนใบรับแจ้งรายละเอียดและใบรับแทนใบรับจดแจ้ง 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 

(๑๐) คำขออนุญาต 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 

(๑๑) คำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทย 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 

(๑๒) คำขอแจ้งรายละเอียด ขอจดแจ้ง 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 

(๑๓) คำขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 

(๑๔) คำขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขาย สถานที่นำเข้า 



หรือสถานที่เก็บยาแผนไทยเป็นการชั่วคราว 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 

(๑๔) คำขอแก้ไขรายการทะเบียนตำรับยาแผนไทย 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 

(๑๖) คำขอแก้ไขรายการแจ้งรายละเอียด การจดแจ้ง 

ฉบับละ 

๒๐๐ 

บาท 


(๑๗) การต่ออายุใบอนุญาตเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆแต่ละฉบับ 
(๑๘) การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียม 
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยประเภทนั้นๆแต่ละฉบับ 

(๑๙) การต่ออายุใบรับแจ้งรายละเอียด ใบรับจดแจ้ง เท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง 
นั้นๆแต่ละฉบับ 

(๒๐) คำขออื่นๆ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 



